BISMILLAHI RRAHMAANI RRAHIIM 

KITABUCHA SAUMU 
Kimetungwa na Mauled Makokha 
©2012 



Aina za watu katika Ramadhani (saumu) 

1. Wasiofaa kufunga kabisa 

Hawa ni wazimu na asiyekua mwisilamu. Sababu ni kwamba wazimu hana 
akili na akili ndiyo inamfanya mtu kutekeleza ibada kisawasaw. Naye 
asiyekua mwisilamu hafungi kwa sababu kwanza hajaingia katika uisilamu na 
kwamba ibada ya asiyekua mwisilamu haikubaliki 

2. Wanaohimizwa tu kufunga na si lazima wala hawalipi 

Hawa ni watoto. Nao hawalazimishwi kufunga lakini wanafaa kuzoeshwa 
kuanza kufunga 

3. Ambao hawalazimishwi kufunga lakini wanalisha 

Nao ni mzee au ajuza sana na mtu anayegonjeka ugonjwa ambao hautarajiwi 
kupona.Hawa hawafungi lakini wanalisha kila siku masikini mmoja au wampe 
chakula nusu kilo 

4. Mama mjamzito au anayenyonyesha 

Hawa wanafungua na wanalisha kila siku masikini 

5. Wanaolipa siku ambazo hawakufunga 

Nao ni msafiri na mgonjwa ambaye ugonjwa wake watarajiwa kupona.Hawa 
wanafungua laikni wanalipa siku ambazo hawakufunga 

6. Hawafai kufunga lakini watalipa 

Nao ni wanawake waliko kwenye hedhi au nifasi 

7. Wanaolazimika kufunga 

Nao ni wasiokua wagonjwa wala hawana sifa zilizotajwa hapo juu 



